'* CAN NEWYDD 
Y LODES LIWDEG. 





| Cenir ar y Don,—'“ Gwydir Glas.” 





Myfi sy'n lodes liwdeg 
Gan adeg ugain oed, 
Yn gyfan parch a gefais 
Lle rhodiais oll erioed ; 
Rwy'n liwdeg fy nilladau 
O bob Ffasiynau sydd, 
I'm rhoi yn dŷn am danaf 
Er hyn mae'n bronau'n brudd. 


Fe hoffais-fachgen tirion 
Un llon da fron ddifreg, 
) Er cerydd, hwn am carai 
A. dywedai wrthai'n deg ; 
Pe cawsai gan ragluniaeth 
Yn lanwaith fyn^d ymlaen, 
Bwriada'n dau briodi 
Yn union iawn a wnaen. 


Myfi oedd yn ei garu 
A'm serch yn ddigon siwr, 

Nid all'sai gwraig rwy'n credu 
| A Gywirach garu ei gwr ; 
| Rhois iddo nghred, a nghalon 
i.Â ?Run modd a Samson ffôl, 
Ac yntau fel Daleilah 

Am daliai yn eì ddôl. 











2 


Rhoed y Gostegion allan 
Dair gwaith yn Llan y Plwy”, 
Er peidio codi License, 
Gwell safio punt neu ddwy; 
Ymwlsgo i fyn'd i'r Eglwys 
Ddydd Llun yn foreu iawn, 
Heb weled hanes mono Ny 


Er disgwyl hyd prydnawn. 


Ymholi nghylch y mater 
Yn dyner aed i'w dy, 
Beth allai fod yr achos 
?Doedd ond y lle y bu ; 
Ers pedair awr ar hugain 
Cychwynai o Brydain fro, 
Pwy all'sai draethu nghofid ym 
Bob dydd o'i blegyd o. 


. Mewn galar blin ac wylo 
Rwy'n moedro mhen am hyn î 
Ar bychan dan fy ngwregys 
Yn llegys iawn fy llun ; 
Yn lle cael gwisgo modrwy 
I lawen dramwy'r wlad, 
Fy hel, a'm galw, a'm gyru, 
I dyngu pwy i'w ci dad. 


Er cymaint yw fy nghledi 
Rhof weddi daer ar Dduw, 

I'r ewbwl fod heb ragrith 
Ond bendith tra bwy byw ; 

Fy ngwaith fy hun sy'n peri X 
Trueni cledi clwy”, 

Am imi bechu o'm gwirfodd 

Rwy'n haeddu miloedd mwy. dc 


'“F y nghariad ydwyt ti. 


9 


Tôn—“* Serch. Hudol.” 





TEG yw dy lun, fy anwyl fun, 
Swynol wyt i ennyn gwŷn 
A serch fy nghalon i: 
Mae tynfaen yn dy siriol bryd 
I'm denu attat ti o hyd ; 
Er gwaethaf gwg a gwawd y byd 
Fy nghariad ydwyt ti. 
O! fy ngeneth wiw, 
Pe bawn yn rhosyn teg ei liw, 
Cawn nythu yn dy fron heb friw 
I'th galon dirion di; 
Ac yno yn llawn o hoen a hedd, 
Addolwn wawr dy ddengar wedd 
A mil mnelusach fyddai'r wledd 
Na gwin a medd i mi. 


O! clyw fy nghân fy lili lân, 
Gresyn ini fyw'n wahan, 
Y Fwynber cymer fi ; 
Pe bawn yn frenin ar y byd, 
Ei aur a'i stor o drysor drud, 
Mi roddwn gyda llawen fryd 
Y byd igyd iti: 
Sul na gwyl, na gwaith, 
Ni erys amser ar ei daith, 
Ni erys yni nwyfiant chwaith 
I 'mhlesio a thi; 
Am hyny, Gwen, tosturia'n ddwys, 
Rhag ofn fy ngyru dan y gwys; 
O! tyr'd, fy meinwen lawen lwys, 
I'r eglwys hefo mi. 
TALHAIARN. 









CORN Y GLYN. 


(CORN Y CHWAREL.) 




































Eisteddai gwraig y gweithiwr | 
Un hwyrddydd ger y tân, | 
A chanai felys alaw wr | y 

I loni plentyn glân; 
Cyn hir dywedodd wrtho 
Fy anwyl angel gwyn, 
Daw tada adre'n union 
Fe ganodd ** Corn y Glyn.” 


Yn nghanol ei llawenydd 
Cusanai'r plentyn tlws.— 
Ond clywai law grynedig 
Yn curo ar y drws ; y 
Yn lle ei phriod hawddgar 
Daeth ati newydd syn,— 
Mae siomiant a dyddanwch 
Yn sain hen “ Gorn y Glyn.” í 


Y plentyn bach diniwed 
A. wenai megys cynt, 

Pan chwalwyd dysgwyliadau 
Hi fam i'r pedwar gwynt; 

. Ysbeiliodd angau einioes 

Ei phriod yn y graig, 

Mae'r plentyn yn amddifad 
A hithau'n weddw wraig. 


Ymgasglodd ar yr aelwyd 
Gymylau fwy na mwy, 
Darfyddodd gwrid ei gruddiau Y | 

Mae'i chalon bron yn ddwy ; | 
Mae'r ““Uorn o hyd yn canu ” | 
Fel arfer yn y Glyn, 
Ond ni ddaeth ef fel arfer 
Yn ol i'w fwthyn gwyn. 


